Opisyal na Pahayagan 
ng Rebolusyonaryong 
Mamamayan ng 
Timog Katagalugan 


TOMO 39 BILANG 5 MAYO 2019 


EDITORYAL 


Papanagutin ang rehimeng US-Duterte sa garapalang manipulasyon sa eleksyon 


BASAHIN AT TALAKAYIN 


S: katatapos na eleksyong 2019, walang habas na inarangkada ng rehimeng US-Duterte ang kanyang kampanyang kontra- 
rebolusyon at teroristang atake sa mamamayan na pangunahing tumatarget sa mga progresibo, ligal na organisasyon, 
oposisyon at mga inosenteng sibilyan. Inilunsad nya ang maruming laro at pandarahas sa lahat ng kanyang mga katunggali 
sa pulitika upang tiyaking maipanalo ang mayorya ng kanyang mga alipures at makonsolida ang pasistang paghahari nito 


sa reaksyunaryong gubyerno. 


Kinontrol at ginamit ni Duterte ang 
buong makinarya ng reaksyunaryong 
gubyerno, ang COMELEC, AFP at 
PNP upang idikta ang magiging 
resulta ng reaksyunaryong eleksyon 
na pumapabor sa pagtatatag ng 
pasistang diktadura sa mga nalalabing 
taon ng kanyang termino. Garapalan 
ang ginawa nitong pandaraya sa 
eleksyon upang manipulahin ang 
resulta. at tiyaking  mailuluklok 
sa pusisyon yaong masusugid na 
tagasunod ng rehimen. Kinasabwat 
ng rehimen ang COMELEC bilang 


pangunahing instrumento nito sa 
pandaraya sa mamamayan. Nilunod 
sa mga teknikal na paglilinaw upang 
hindi sila maurirat kaugnay sa 
naganap na mga iregularidad mula 
sa paghahanda ng mga makinang 
gagamitin sa eleksyon hanggang 
sa pagsubaybay sa transmission ng 
mga boto matapos ang aktwal na 
botohan. 


Sa kumpas ni Duterte at ng among 
imperyalismong US, ginamit na arena 
ng AFP at PNP ang midterm elections 
upang siraan ang mga progresibo 


at mga kandidato ng oposisyon. 
Nagwasiwas si Duterte ng narcolist 
at Oust Duterte Matrix upang 
bantaan at pipilan ang mga kalabang 
kandidato't oposisyon. Inilunsad 
din ng rehimen ang kampanyang 
demonisasyon at red-tagging at sari- 
saring intriga't disimpormasyon laban 
sa mga tumatakbong progresibong 
partido at indibidwal na tahasang 
tumutunggali sa pasistang paghahari 
ni Duterte. Pilit rin silang iniuugnay 
sa rebolusyonaryong kilusan at 
tinataguriang mga terorista. 


KALATAS 


Mayo 2019 
TOMO 39 BILANG 5 


NILALAMAN 


1 Editoryal: Papanagutin ang rehimeng 


US-Duterte sa garapalang manipulasyon sa 


eleksyon 


Pahayag ng Komiteng Rehiyon sa 
Mayo Uno 


Manggagawa: Baon sa kahirapan, 
sinisiil ang karapatan 


Proletaryong Pilipino, pamunuan ang 
rebolusyon hanggang sa tagumpay! 


Eleksyong 2019: Talamak na 
panloloko at pandaraya ng rehimeng US- 
Duterte 


Ang mga Mangyan ng Mindoro 
Bantay Karapatan 


Kilos Protesta 


Tula: Sa Bayaning Maubanin 


Ang KALATAS ang opisyal na pahayagan 
ng rebolusyonaryong mamamayan ng Timog 
Katagalugan. Pinapatnubayan ito ng Marxismo- 
Leninismo-Maoismo. Inilalathala ito ng Partido 
Komunista ng Pilipinas (MLM) at ng Bagong 
Hukbong Bayan ng Timog Katagalugan. 


Inaanyayahan ng pamatnugutan ang mga 
mambabasa na mag-ambag sa pagpapahusay 
ng 5 ating 5B8Bsnpahayagan. Magpadala. ng 
mga komentaryo at mungkahi, balita at 
rebolusyonaryong karanasan na maaaring 
ilathala sa ating pahayagan. 

Ito ay tumatanggap ng mga liham sa: 


st.kalatas@gmail.com 


@ balikwastk.wordpress.com 


2 KALATAS 


Malinaw ang paglalatag ni Duterte ng landas tungo sa pagpapataw 
ng kamay-na-bakal na paghahari. Wala siyang panahon para bigyang- 
puwang ang sinumang tututol o lalaban dito. Sa labis na desperasyon, 
nagpakana si Duterte ng bagong anti-mamamayang kampanya para 
supilin ang kanilang pakikibaka. Sa bisa ng panibagong Joint Campaign 
Plan “Kapanatagan' ng AFP at PNP, nabigyan ng higit na tulak ang anti- 
mamamayang National Task Force to End Local Communist Armed 
Conflict ni Duterte na bumibiktima sa lahat ng sektor sa lipunang 
Pilipino. 

Aasahan ang mas matitindi pang pasistang panunupil ng mga 
armadong pwersa ng estado tulad ng Oplan Tokhang at Sauron na 
tumatarget ng inosenteng mga sibilyan. 


Sa Timog Katagalugan, todo-todong naghahasik ng kontra- 
rebolusyonaryo at anti-mamamayang lagim ang AFP sa mga komunidad 
na pinaghihinalaang mga rebolusyonaryong base ng Partido Komunista 
ng Pilipinas at Bagong Hukbong Bayan. 


Mula Abril 29 hanggang Mayo 4, muling binulabog ang mga 
komunidad ng mga Mangyan sa Mindoro ng aerial bombing at strafing 
ng AFP. Kinanyon ng howitzer at binomba ng mersenaryong 203rd 
Infantry Brigade ng Philippine Army ang mga sityo ng Brgy. Monteclaro 
ng San Jose, Occidental Mindoro at Brgy. Lisap ng Bongabong, Oriental 
Mindoro. Kasabay nito ang malawakang operasyong militar na 
inilunsad ng pinagsanib na pwersa ng AFP at PNP sa mga komunidad ng 
katutubong Mangyan. 


Sapilitang pinasuko ng pasistang AFP ang 32 sibilyan mula sa San 
Jose, Occidental Mindoro na pinalalabas na mga Pulang mandirigma at 
kasapi ng Partido katulad din ng ginagawang sapilitang pagpapasuko sa 
mga lalawigan ng Batangas, Laguna, Rizal at Quezon sa ilalim ng Regiona 
Task Force-ELCAC. 


Samantala, tuluy-tuloy ang mga inilulunsad na malakihan at 
malawakang operasyong militar sa mga bayan ng Quezon na pumipinsala 
sa mga katutubong Dumagat at Remontado. Habang sa mga lalawigan 
ng Rizal nagpakalat ng balita ang 2nd ID ng pekeng labanan at huwad na 
operasyon ng panghuhuli sa mga diumano'y Pulang mandirigma. 


Pinatitindi ng AFP ang kanilang kampanyang say-ops kasabay ng 
walang puknat na pasistang pag-atake sa mga demokratikong karapatan 
ng mamamayan. Sa hibang na layuning tuluyang durugin ang Pulang 
hukbo, walang humpay na ginagalugad ng mga pasistang tropa ang mga 
komunidad upang diumano'y pagkaitan ng suporta ang hukbong bayan 
at wasakin ang mga rebolusyonaryong base. 


Subalit bigo pa rin si Duterte na patahimikin ang nakikibakang 
mamamayan. Nagpupuyos ang kanilang galit ngayon sa gitna ng 
ginawang pandaraya at manipulasyon sa naganap na eleksyon. Higit 
pa rito, sinisingil nila ang rehimen sa walang patumanggang karahasang 
inihahasik nito laban sa inosenteng mga sibilyan sa tabing ng kanyang 
gera kontra-droga at kontra-terorismo. 


Patuloy na iinog ang kasaysayan sa landas ng demokratikong 
rebolusyong itinataguyod ng masang anakpawis, ng mga inaapi at 
pinagsasamantalahan. Ito ang Marxistang aral ng kasaysayan na hindi 
kailanman mapipigilan ng rehimeng US-Duterte anuman ang kanyang 
gawin. Rebolusyon ang susupil sa lahat ng reaksyon. Sa pamamagitan 
ng rebolusyonaryong armadong pakikibaka, aagawin ng mamamayan 
ang kapangyarihang pampulitika at palalayain ang sambayanang 
Pilipino mula sa gapos ng pambubusabos, pang-aapi at pagsasamantala. 


MAYO 2019 


Ipagtanggol ang mga tagumpay ng uring manggagawa! 
Ipaglaban ang makatwirang sahod at karapatan sa trabaho! 


Ibagsak ang tiranikong rehimeng US-Duterte! 


Pahayag ng Komiteng Rehiyon ng Timog Katagalugan 


Mayo 1, 2019 


gayong Mayo Uno, ginugunita ng mga manggagawa sa buong daigdig ang mga tagumpay na nakamit ng 
buong uring proletaryado laban sa kapitalistang pagsasamantala at pang-aapi at sa pagbubuo ng sariling 
lakas upang maitayo ang lipunang tunay na kumakatawan sa kanilang makauring interes--ang Sosyalismo. 


May isanlibo't isang dahilan 
upang ipagdiwang ng uring 
manggagawa ang Mayo Uno. 
Sagisag ito ng mahirap na buhay 
at kamatayang pakikibaka ng 
uri upang makamit ang walong 
oras na paggawa kada araw at 
sa pagpapabuti ng kalagayan sa 
paggawa. Pinanday at pinatining sa 
kamalayan ng uring manggagawa 
ang pangangailangang buuin 
ang kanilang lakas sa ideolohiya, 
pulitika at organisasyon upang 
hawanin ang landas sa pagtatayo 
ng sarili nilang kapangyarihan sa 
lipunan. Ang tagumpay na ito ay 
dinilig ng dugo at pinagbuwisan 
ng maraming buhay ng uring 
proletaryado sa mga piketlayn, 
mga welga at demonstrasyon sa 
lansangan upang tubusin ang sarili 
mula sa pagkaalipin ng kapital. 


Nagsasabwatan ang 
internasyunal na burgesya at mga 
oportunista sa kilusang paggawa 
na bawiin at ipawalang-bisa ang 
mga tagumpay na nakamit ng 
kilusang manggagawa sapul ika-18 
siglo. Marahas na ipinapataw ng 
imperyalismong US ang neoliberal 
na patakaran upang patuloy na 
pumiga ng dambuhalang tubo sa 
kapariwaraan ng mga manggagawa 
at mamamayan ng daigdig. 

Sa ilalim ng paghahari ng 
pasistang rehimeng US-Duterte, 
patuloy na pinahihirapan ang 
masang manggagawa ng mga kontra- 
manggagawang patakaran at batas 
tulad ng aliping pasahod at 2-tiered 
wage system, kontraktwalisasyon 
at pleksibilisasyon sa paggawa, 
mala-Nazi na pamamalakad sa 
mga engklabong industriyal, 


MAYO 2019 


pagbabawal sa karapatang mag- 
unyon at magwelga, kriminalisasyon 
sa kilusang manggagawa, patung- 
patong na buwis at mga bayarin 
para sa mga serbisyong panlipunan, 
sumisirit na presyo ng mga bilihin at 
labis na kahirapan. 


Ang pagiging atrasado, agraryan 
at pre-industriyal ng Pilipinas ang 
sanhi ng kronikong kawalan ng 
hanapbuhay at lumulobong hukbo 
ng labis na paggawa. Ito rin ang 
sanhi ng papalaking bilang ng mga 
migranteng manggagawa sa bawat 
taon. Hindi kailanman nilulutas 
ng programang Build, Build, Build 
ni Duterte ang kawalang empleyo 
sa Pilipinas. Sa katunayan, lumiit 
pa nang 387,000 ang bilang ng 
mga Pilipinong may trabaho noong 
Enero at bumagsak pa sa 81,000 
ang abereyds na bilang ng bagong 
mga trabaho na taunang nalilikha 
sa ilalim ni Duterte o wala pa sa 1096 
kumpara sa taunang abereyds na 
825,000 noong nakaraang dekada. 
Ang tunay na tantos ng disempleyo 
ay tinatayang nasa 9.896 at maaaring 
tumaas pa kung bibilangin ang mga 
kulang sa trabaho. Ngayong Mayo 
Uno, sa harap ng milyun-milyong 
walang trabaho, ang tanging 
maiaalok lamang ni Duterte ay 
200,000 trabaho sa mga job fair 
para sa mga construction na maaari 
lamang tumagal ng ilang buwan. 


Ang kaaba-abang kalagayan ng 
uring manggagawa at mamamayang 
Pilipino ang nagtuturo na kailangang 
hawakan nila ang pagguhit sa 
sariling kapalaran at tubusin 
ang buong sambayanan mula sa 
mapagsamantala at mapang-aping 
sistema. Kaisa ng sambayanan ang 


Partido Komunista ng Pilipinas-- 
ang partido ng proletaryong 
Pilipino--sa katuparan ng adhikaing 
ito hindi lamang para sa buong 
uring manggagawa kundi para 
sa lahat ng demokratikong uring 
inaapi at.  pinagsasamantalahan 
ng imperyalismo, pyudalismo at 
burukrata-kapitalismo. 


Sa kasalukuyan, pinamumunuan 
ng Partido Komunista ng Pilipinas 
ang 2-yugtong rebolusyon sa bansa 
upang itatag ang demokrasyang 
bayan at sosyalismo sa malapit 
na hinaharap at ganap na 
palayain ang masang api at 
pinagsasamantalahan. Katulong ng 
Partido ang Bagong Hukbong Bayan 
at National Democratic Front of the 
Philippines sa katuparan ng layuning 
ito. Tinatawagan ng PKP ang buong 
uring manggagawa at sambayanan 
na matatag na lumaban at magkaisa 
upang ibagsak ang naghaharing 
sistemang panlipunan ng mga 
malalaking kumprador-panginoong 
maylupa at burukrata kapitalista na 
kinakatawan ngayon ng rehimeng 
US-Duterte. 


Mabuhay ang Uring 
Manggagawa! 
Mabuhay ang CPP-NPA-NDFP! 


Mabuhay ang Demokratikong 
Rebolusyon ng Bayan! 


Mabuhay ang Sambayanang 
Pilipino! 

Ibagsak ang pasista at tiranikong 
rehimeng US-Duterte! 


Itayo ang Demokratikong 
Gubyernong Bayan sa buong 
bansa! 


3 KALATAS 


PANGUNAHING LATHALAIN 


Masahol na kalagayan ng manggagawa sa ilalim ng rehimeng US-Duterie 
Baon sa kahirapan, sinisiil ang karapatan 


po nang pasahol ang kalagayan ng manggagawa sa malakolonyal at malapyudal na lipunang Pilipino. Mula 
sa tumitinding pasakit ng imperyalismo, lumalaganap ang krisis pang-ekonomya at pampulitika na sumasalanta 
sa manggagawang Pilipino. Nagdudulot ang patung-patong na krisis ng mas malubhang pagsasamantala at 
pang-aapi sa uring manggagawa na pinalalala pa ng mapaniil na mga patakaran ng rehimeng US-Duterte. 


Araw-araw hinaharap ng 
dalawang milyong manggagawa sa 
Timog Katagalugan ang kalunos-lunos 
na kalagayan sa paggawa. Kabilang 
rito ang halos kalahating milyong 


manggagawang nagtatrabaho sa 
mga engklabong industriyal sa 
CALABARZON.  Nililikha nila ang 


yaman ng mundo, subalit baon sila 
sa walang kaparis na kahirapan at 
pagsasamantala. 


Walang yaman, walang bukas 


Pinabababa pa ng kapitalista 
ang sahod ng manggagawa upang 
higit na mapalaki ang kanyang tubo, 
kasabay ng iba pang iskema gaya ng 
kontraktwalisasyon, pagsasagad sa 
trabaho ng mga manggagawa at pagbili 
ng mga teknolohiyang magpapalaki 
sa produksyon. Sinusuhayan ng 
estado ang ganitong kasakiman sa 
tubo sa pagtatayo ng mga regional 
wage board na kasabwat ng mga 
kapitalista sa pagpapako sa sahod sa 
napakababang halaga. 


Sa TK, umiinog sa P300-400 kada 
araw ang sahod. Napakalayo nito sa 
kinakailangang P1,050 na arawang 
sahod upang mabuhay nang disente 
ang isang pamilyang may limang 
miyembro. Kung magbibigay man 
ng umento sa sahod, napakaliit nito 
at halos wala na ring halaga dahil sa 
implasyon at pagsirit ng presyo ng 
mga bilihin dulot ng TRAIN Law. 


Dagdag na inhustisya sa mga 
manggagawa ang pag-iiba-iba ng 
sahod batay sa estadong pang- 
ekonomya ng lugar. Halimbawa, ang 
isang manggagawang nagtatrabaho 
sa tinatawag na mga extended 
metropolitan area tulad ng mga 
lungsod sa San Pedro, Laguna at 
Cainta, Rizal ay sumasahod ng 
minimum ng P400 kada araw. 
Samantala, ang manggagawang sa 
Candelaria, Quezon, o Santo Tomas, 
Batangas, mga itinuturing na mga 
first-class municipality lamang, ay 
kumikita ng P368. 


4 KALATAS 


Lalong mababa ang sahod sa mga 
tinaguriang fourth, fifth at sixth class 
municipalities kung saan nakasandig 
ang lokal na ekonomya sa agrikultura 
sa halip na industriya. Kung tutuusin, 
mekanismo lamang ang pag-iiba 
ng sahod upang makatipid ang 
mga kapitalista sa gastos sa mga 
probinsya. 


Lalo pang babagsak ang sahod sa 
sistemang “two-tier” wage, kung saan 
may floor wage at productivity wage 
na nagmimistulang insentibo para sa 
produktibidad ng mga manggagawa. 
Porma rin ito ng pagpapahirap 
sa manggagawa na kailangang 
magdoble-kayod para lamang 
makatanggap ng katiting na umento 
sa sahod. Sa sistemang ito, tinanggal 
na mismo ang minimum na sahod. 


Isa sa mayor na kondisyon kaya 
napapanatili ang 5Bnapakababang 
sahod ay ang malaki at lumolobong 
reserbang hukbo ng paggawa sa 
bansa. Sa loob ng tatlong taon ay 
bigo ang rehimeng US-Duterte na 
lumikha ng substansyal na bilang ng 
bagong trabaho. Anumang bagong 
trabaho na diumano'y nalilikha 
ay kulang pang pambawi sa mga 
trabahong nawala at karamiha'y 
pansamantalang trabaho lamang sa 
konstruksyon ng mga gusali at obras 
publicas sa ilalim ng programang 
Build, Build, Build. 


Busabos ng lipunan 


Bukod sa mababang sahod at 
kakulangan sa trabaho, hinaharap ng 


manggagawang Pilipino ang 
kontraktwalisasyon. Ang kalakaran 
ng “endo” at iba pang anyo ng 
pleksibilisasyon sa paggawa ay 
binigyang daan ng RA 6715 o Herrera 
Law na nagtanggal sa mga regulasyon 
sa pag-eempleyo alinsunod sa 
neoliberal na patakaran ng mga 
imperyalistang kapangyarihan. 


Magtatatlong dekada na ang 
Herrera Law na ipinasa ng rehimeng 
US-Corazon Aquino noong 1989, at 
ngayon, halos 9096 ng manggagawa 
sa buong bansa ang kontraktwal. 


Sa TK, walo hanggang siyam sa 
10 manggagawa ang kontraktwal 
sa iba't ibang kaparaanan -- may 
direktang kontraktwal sa kumpanya, 
kontraktwal mula sa ahensya o 
kooperatiba, project-based o tali sa 
isang tiyak na proyekto, at maging 
mga estudyanteng on-the-job at mga 
nagsasagawa ng technical-vocational 
course sa senior high school o bilang 
hiwalay na kurso ng pag-aaral. 


Matinding pagsasamantala ang 
dinadanas ng mga kontraktwal na 
manggagawa. Bulnerable sila sa iba't 
ibang porma ng pang-aabuso hindi 
lamang ng pinagtatrabuhahan nilang 
kumpanya kundi maging ng mga 
recruitment at manpower agency na 
kumukuha sa kanila. Talamak ang mga 


MAYO 2019 


iligal na kaltas sa sahod, paniningil 
ng samu't saring bayarin, hindi 
makataong kondisyon sa paggawa, 
at pag-aalimura ng management sa 
mga manggagawa. 


Mga malalaking kapitalista 
mismo at kanilang mga ahente ang 
nagmamay-ari ng mga manpower 
agency at service cooperative na 
nagsusuplay ng mura at kontraktwal 
na lakas-paggawa sa mga pagawaan 
at maging sa malalaking restawran, 
fastfood, at iba pa. Ang mga pulitiko 
rito sa TK ay kasosyo sa ganitong mga 
tipo ng negosyo na ginagamit ding 
balon ng boto tuwing eleksyon. 


Sa lala ng dinadanas ng mga 
kontraktwal ay pumutok ang iba't 
ibang laban para sa regularisasyon 
ng mga manggagawa. Nagtagumpay 
ang pagkilos ng mga manggagawa 
na pwersahin ang reaksyunaryong 
gubyerno na iutos ang pagreregularisa 
sa mahigit 30,000 kontraktwal, 
subalit sadyang hindi papayag ang 
mga kapitalista na anihin ng mga 
manggagawa ang tagumpay na ito. 
Dahil sa kawalang-pangil ng mga 
batas at pagpanig ng rehimen sa 
mga kapitalista, nagpapatuloy ang 
iligal na pagtatanggal sa trabaho ng 
mga nagprotesta at pagbinbin sa 
regularisasyon tulad ng nangyari sa 
laban ng mga manggagawa ng Coca- 
Cola noong 2018. 


Bukod sa pag-atake sa kabuhayan, 
ang mga tinurang iskema sa sahod at 
kontraktwalisasyon ay may layuning 
idisorganisa ang mga manggagawa 
at pigilang mabuo ang kanilang 
pagkakaisa. Sa sistemang two-tiered 
wage, nililikha ng mga kapitalista 
ang atmospera ng kumpetisyon 
para sa insentibo habang tahasang 
ipinagbabawal 8 ang 75875 pmag-uunyon 


ng mga kontraktwal ayon sa 
reaksyunaryong batas. 
Dahas ng kapital 

Araw-araw dinadahas ng 


kapitalista ang mga manggagawa 
upang pigilan silang mag-organisa at 
itaguyod ang kanilang mga karapatan 
sa pagawaan. 


Marami nang mga pagawaang 
naglalagay ng mga CCTV camera 
na nakatapat sa mga manggagawa 
upang manmanan ang kanilang 
kilos sa loob ng pagawaan, at may 
nakahandang mga notice to explain o 


MAYO 2019 


maging pagsasampa ng mga kasong 
maaring magtanggal sa kanila sa 
trabaho. 


Karaniwan sa mga pagawaan 
ang taktikang carrot-and-stick na 
dalawahang panlilinlang at paniniil 
sa mga manggagawa, laluna sa mga 
nais magtayo ng unyon. Sinusuhulan 
ng pera at promosyon ang ilang mga 
nagnanais magtayo ng unyon at mga 
lider-manggagawa. Dinadala ang 
mga manggagawa sa mga resort at 
kainan kung saan sila kinukumbinsi 
ng mga kapitalista na bumoto kontra 
sa pagtatayo ng unyon. Binabantaan 
naman” ang mga nakikitang 
namumuno sa mga inisyatibang ito. 


Ang sinumang 7“ nangangahas 
pa ring lumaban ay humaharap 
sa direktang pasismo ng AFP-PNP. 
Mahaba na ang listahan ng mga kaso 
ng marahas na pagbuwag sa mga 
piketlayn, paniniktik ng mga ahente 
ng militar sa mga lider-manggagawa, 
hanggang sa pagdukot at pagpatay sa 
mga manggagawa. Pinakahuling kaso 
ang ginawang marahas na dispersal 
sa piketlayn ng mga manggagawa ng 
Middleby sa Laguna noong 2018. 


Nilarga simula 2018 ng PNP 
CALABARZON sa pamamagitan ng 
Regional Intelligence Division nito 
ang serye ng mga porum sa mga 
pagawaan at sa mismong himpilan 
nito sa lungsod ng Sta. Rosa, Laguna. 
Sa mga porum, pinalalabas ng PNP 
na gawaing terorista ang pagtatayo 
ng mga unyon upang takutin ang mga 
manggagawa. Aktibo ring naniniktik 


ang mga militar at pulis sa mga lider 
ng unyon sa malalaking pagawaan. 


Pihadong titindi ang mga atake 
sa manggagawa sa pamamagitan ng 
katatayo-lamang na Regional Task 
Force to End Local Communist Armed 
Conflict. (RTF-ELCAC). Inaasahan 
sa rehiyon ang mga mala-tokhang 
na pagmasaker sa mga lider-masa 
at pinuno ng mga unyon gaya ng 
nangyayari sa Negros, Samar at Bikol. 


Sadyang.”79735mwmalang kaligtasan 
ang manggagawa sa hagupit ng 
malapyudal at malakolonyal na 
lipunan. Napakasahol ng kanilang 
kalagayan sa ilalim ng rehimeng US- 
Duterte--maliit ang sahod, walang 
istableng trabaho, hindi makasabay 
sa taas ng presyo ng mga bilihin 
at biktima ng dahas ng estado. Ito 
ang nagtutulak sa manggagawa na 
magbalikwas at suungin ang landas 
ng rebolusyon. 


Upang ganap na baguhin ang 
naghaharing sistema, kailangang 
lagutin ng manggagawa kasama ang 
iba pang aping uri ang ugat ng 
pagsasamantala. Hamon sa uring 
manggagawa na tanganan ang 
kanilang papel na pamunuan ang 
demokratikong rebolusyong bayan sa 
lahat ng larangan--mula sa ligal na 
pakikibaka hanggang sa pagsusulong 
ng digmang bayan. [8 


“endo - pinaiksing tawag sa end of 
contract 


5 KALATAS 


LATHALAIN 


Proletaryong Pilipino, pamunuan ang rebolusyon hanggang sa tagumpay! 


Ted ng proletaryado ang pinakaabanteng diwa at praktika na kinakailangan upang matransporma ang 
nabubulok na sistema tungo sa isang sosyalistang lipunan. Sa lipunang ito, mangingibabaw ang interes at 
kapakanan ng nakararami sa kasakiman ng iilan para sa tubo. Ilalatag nito ang mga kondisyon sa higit pang 
pagpapaunlad ng lipunan tungong komunismo. Ito ang ultimong layunin ng rebolusyon na pinangungunahan 


ng uring manggagawa. 


Kabilang sa mga proletaryong pinuno ng rebolusyon sina Ka Fort at Ka Ruben, mga martir na kumakatawan 
sa kadakilaan ng nagrerebolusyong anakpawis. 


Ka Fort: Tunay na komunistang 


Masipag, mapagbigay at matapang. 
Ito ang mga salitang panglarawan ng 
mga kasama kay Ka Fort, ang bantog na 
lider-manggagawa na naging mukha ng 
pakikibaka ng mga unyonista sa Nestle 
Philippines. 


Anak ng isang miyembro ng 
HUKBALAHAP si. Diosdado “Ka 
Fort” Fortuna. Ipinanganak noong 


Nobyembre 18, 1954, lumaki siya sa 
Hacienda Yulo sa Canlubang, Laguna. 
Nakapagtapos siya ng elementarya 
at hayskul subalit hindi na nagawang 
makapagkolehiyo dahil sa hirap ng 
buhay. Taong 1976 ay pumasok 
na siyang manggagawa sa Milo na 
kalauna'y naging Nestle. 


Aktibo si Ka Fort sa unyon sa 
Cabuyao Plant, at noong maagang 
bahagi ng 1980s ay naitalaga nang 
shop steward nito. Kasama siya sa 
welga sa Cabuyao Plant noong 1987 
na marahas na dinispers ng 224th 
Philippine Constabulary 87Company 
at mga pribadong tauhan ng Nestle. 
Matinding panggigipit ang inabot ng 
mga manggagawa sa Nestle. Tinanggal 
nito sa trabaho ang lahat ng nasa 
pamunuan ng organisasyon hanggang 


6 KALATAS 


sa tuluyang madurog ang unyon. 
Sinundan pa ito ng walang-awang 
pagpatay sa pangulo ng unyon na si 
Mel Roxas sa mismong harap ng planta 
noong 1989. 


Ganito man ang kalagayan, matatag 
na tumindig si Ka Fort bilang pinuno 
ng unyon. Sa kanyang pamumuno, 
pinasigla ang pagpapasapi sa unyon. 
Pinalakas rin ang sangay ng Partido 
sa lokalidad. Nakapaglunsad ng mga 
bagong laban na nagtulak sa kumpanya 
na magbukas sa negosasyon sa mga 
manggagawa. 


Liban sa pagiging lider ng unyon, 
tumangan din si Ka Fort ng susing 
posisyon sa iba't ibang pamprobinsya, 
pangrehiyon at pambansang 
organisasyon at alyansa... Pangulo 
ng mga pangulo kung siya'y tawagin 
ng mga kasama sa dami ng kanyang 
mga. pinamunuang 7 organisasyon. 
Pinangunahan niya ang Oust Gloria 
Coalition sa gitna ng matinding 
panunupil ng Oplan Bantay Laya ng 
rehimeng US-Arroyo. 


Dahil bantog na  lider-masa, 
karaniwan na kay Ka Fort ang 
makatanggap ng mga banta sa kanyang 
buhay. Hindi niya iniinda ang mga 
ito sa pangangatwirang wala siyang 
ginagawang masama. 


At kung sakaling sya'y paslangin, 
ani Ka Fort, “May sampu pang papalit, 
ituloy lang ang laban.” 


Pinaslang si Ka Fort noong 
Setyembre 22, 2005 ng pasistang 
rehimen at ng mga ganid na kapitalista 
ng Nestle. Isa siya sa napakaraming 
biktima ng extrajudicial killings ng 
rehimeng US-Arroyo, at hanggang 
ngayon, wala pang nananagot para sa 
malagim na pagpatay sa kanya. 


Ka Ruben: Proletaryong kumander ng 
Pulang hukbo 


Kilala si Ka Ruben na matapang 


at mahusay sa digmaan. Sa isang 
depensibang labanan noong 2002, 
ginawa niyang automatic ang rifle 
grenade launcher. Nagpaulan siya ng 
24 bala sa mga kaaway sa loob ng ilang 
minuto. Sinagip nito ang buhay ng mga 
nasa main body, na noo'y napaatras 
na ng mga kaaway na umaatake sa 
platun. 


Matapang sa labanan, subalit 
napakalambot ng puso ni Ka Ruben 
pagdating sa mga kasama. Maunawain 
siya at madaling lapitan ng masa at 
kasama. Sa mga parangal para sa mga 
martir, panay ang kanyang singa at 
pahid ng luha. 


Tubong San Pablo, Laguna si 
Cesar “Ka Ruben” Batralo na kilala rin 
bilang Ka Edmund. Manggagawa ang 
kanyang tatay sa Franklin Baker, isa sa 
mga desikadura na unang kinilusan sa 
TK. Bata pa lang ay minulat na si Cesar 
ng kanyang ama na isang unyonista. 


MAYO 2019 


Matapos mag-aral ay nagtrabaho 
si Cesar sa Franklin Baker. Doon sa 
pagawaan ganap siyang namulat 
at nagsimulang mahubog bilang 
rebolusyonaryo. Nag-organisa siya ng 
mga kapwa manggagawa at maralita 
sa bayan. Di nagtagal, sumapi siya sa 
armadong bisig ng rebolusyon, ang 
Bagong Hukbong Bayan. 


Sa Laguna naging Ka Edmund si 
Cesar. Dito nahasa siya sa gawaing 
militar, partikular sa armadong pagkilos 
sa mga kabayanan. Nirekrut siyang 
maging miyembro ng grupong isparo 
noong dekada “80. Bandang 1993, 
ipinakat siya sa Rizal na noo'y saklaw 
pa ng komite ng Laguna. 


Nang itinayo ang 8 komiteng 
probinsya ng Rizal, hinirang na kalihim 
si Cesar, na noo'y Ka Ruben na. 


Inabot ni Ka Ruben ang Rizal sa isang 
mahirap na yugto. Halos isang iskwad 
ng Hukbo ang nawala sa teritoryo. 
Kasagsagan ng IDKP sa panahong “yun 
at nagwawasto pa ang teritoryo mula 
sa mga dating kalabisan. 


Sa pagtalima sa kilusang 
pagwawasto at sa pamumuno ng 
Partido, unti-unting lumakas ang Hukbo 
sa Rizal at nakatayo sa sarili nitong paa. 
Sumigla ang pagpapasampa sa Hukbo 
hanggang maabot nito ang lakas- 
kumpanya. Si Ka Ruben ang kalihim 
ng komite ng Rizal nang yanigin ang 
Maynila ng maiingay na taktikal na 
opensiba ng BHB sa huling bahagi ng 
dekada '90. 


Marami pa sanang maiaambag 
si Ka Ruben kung hindi lamang siya 
nawala noong 2006. Dinukot siya at 


pinatay ng mga pasistang militar at 
magpahanggang ngayon ay hindi pa 
natatagpuan ang kanyang mga labi. 


Kabilang si. Ka Ruben sa mga 
martir ng rebolusyon. Bilang pagkilala, 
ipinangalan sa kanya ang kumand 
ng BHB sa Laguna kung saan siya 
ipinanganak. 


Pinanghawakan nina Ka Fort at Ka 
Ruben ang dakilang proletaryong 
tungkulin. na. pamunuan ang 
rebolusyon hanggang sa kanilang 
huling hininga. Nabuwal sa gitna ng 
marubdob na pakikibaka, 
habambuhay silang dadakilain ng 
mamamayang buong puso nilang 
pinaglingkuran. Laksa-laksang 
manggagawa ang susunod sa kanila at 
magsusulong ng rebolusyon hanggang 
sa maabot ang tagumpay! [8 


LATHALAIN 


Eleksyong 2019: Talamak na panloloko at pandaraya ng rehimeng US-Duterte 


ulad ng mga nakaraang eleksyon, nailuklok na naman sa estado poder ang mga suking kriminal, 
magnanakaw, kurakot at hayok sa kapangyarihang mga naghaharing-uri. At tulad ng inaasahan, tiniyak 
ni Duterte na makaupo sa senado at kongreso ang mga alipures niyang animo'y mga langaw na umaaligid sa 


dumi ng kalabaw. 


Susi at mahalagang pagkakataon 
ang midterm elections 2019 para 
kay Duterte upang maisakatuparan 
ang kanyang maiitim na balak. Kaya't 
lahat ng rekurso at pambabraso ay 
ginamit niya upang sukdulang isagasa 
ang kanyang paghahari. Niluto na 
niya ang resulta ng eleksyon bago pa 
man ang mismong Mayo 13. 


Sa Timog Katagalugan, tumagos 
ang pagmamanipula ni Duterte 
sa halalan. 8 Kapansin-pansin ang 
pagdomina ng PDP-Laban at ilan pang 
mga partido ng naghaharing uring 
sunud-sunuran sa kumpas ng rehimen 
sa mga susing posisyon saanmang 
bahagi ng rehiyon. Ang mga ito ay 
pawang mga dati nang naghaharing 
dinastiyang pulitikal sa rehiyon 
na nagpatawid-tawid na ng mga 
papanigang naghaharing partido sa 
ngalan ng kapangyarihan. Sila yaong 
may mahahabang rekord ng krimen, 
korupsyon at paninikluhod sa interes 
ng mga lokal na naghaharing-uri kundi 
maging ng dayuhang kapital. 


Cavite. Tampok ang pagkapanalo 


MAYO 2019 


ng “mga partidong PDP-Laban, 
Nacionalista Party (NP), National 
Unity Party (NUP) at Nationalist 
People's Coalition (NPC). 
Namayagpag muli ang angkan ng 
mga Revilla at Remulla laban sa 
kampo ng mga Malicsi sa labanan 
sa pagkagobernador at kongresista. 
Nanalo si Jonvic Remulla bilang 
gobernador at Ramon Jolo Revilla 
Ill naman bilang bise gobernador. 
Napanatili naman ng mga Barzaga, 
Abaya, Loyola at Tolentino sa kani- 
kanilang mga distrito ang kanilang 
paghahari. Samantala, nanalo naman 
nang walang kalaban sa iba pang mga 
distrito sina Advincula at Ferrer. 


Laguna. Hawak ng PDP-Laban ang 
mga posisyon mula antas probinsya 
hanggang sa kalakhan ng mga distrito 
nito. Nanalo si Ramil Hernandez 
bilang gobernador at Karen Agapay 
naman bilang bise gobernador. 
Nanaig ang mga Hernandez, 
Fernandez, Alonte at Agarao ng PDP- 
Laban sa mga distrito. Nakapanatili 
din ang mga Chipeco at Aragones ng 


NP sa kanilang mga distrito. 


Batangas. Nakopo ng PDP- 
Laban ang posisyon ng gobernador 
at bise gobernador sa mukha nina 
Dodo Mandanas at Mark Leviste 
kasama si Ma. Theresa Collantes 
bilang kongresista sa isang distrito. 
Nakapanatili naman sa kani-kanilang 
mga distrito ang pangalan ng mga 
Recto at Ermita kasama ang mga 
Abu, Bolilia at Marifio bilang mga 
representante ng NP. 


Rizal. Naghahari pa rin ang mga 
Ynares sa pangunguna ni Nini Ynares 
sa pagkagobernador. Nanalo naman 
si Reynaldo San Juan sa pagka-bise 
gobernador habang nananatili sa 
poder ang mga Duavit, Puno at Acop. 
Hawak din ngayon ni Fidel Nograles 
ang isa sa mga distrito nito. 


Quezon. Nananatili ang 
pagdomina ng mga Suarez sa mga 
posisyon sa antas probinsya at 
ilang mga distrito nito. Nanalo si 
Danny Suarez sa pagkagobernador 
habang sina David at Aleta Suarez 


7 KALATAS 


ay nahawakan ang posisyon sa mga 
distrito nito. Nakapagpanatili din sa 
poder ang mga Nantes bilang bise 
gobernador at sina Mark Enverga at 
Helen Tan naman sa pagiging mga 
kongresista. 


Oriental Mindoro. Namayagpag 
ang PDP-Laban sa pag-upo ni Bonz 
Dolor bilang gobernador, Cajojo 
Perez sa pagiging bise gobernador 
at Doy Leachon bilang kongresista sa 
unang distrito. Nanalo rin ang dating 
gobernador na si PA Umali bilang 
kongresista sa ikalawang distrito ng 
lalawigan. 


Occidental Mindoro. Nakaupo 
ngayon bilang bagong gobernador 
si Ed Gadiano at Peter Alfaro bilang 
bise gobernador. Bs Nakapanaig pa 
rin sa poder ang mga Sato sa pag- 
upo naman ni Nene Sato bilang 
kongresista. 


Palawan. Dominado ng PPP 
ang mga posisyon mula pagka-bise 
gobernador hanggang sa ilan pang 
mga distrito. Nanalo si Dennis 
Socrates bilang bise gobernador 
habang nakaupo naman bilang mga 
kongresista sa dalawang distrito sina 
Beng Abueg at Jr Acosta. Nakaupo 
din ngayon ang mga Alvarez. 
Nanalong gobernador si JC Alvarez at 
kongresista naman si Chicoy Alvarez. 


Marinduque. Pinaghaharian 
ngayon ng PDP-Laban ang paghawak 
sa kapangyarihang BsBspampulitika 
sa lalawigan sa pangalan ng mga 
Velasco kapwa sa antas gobernador 
at kongresista sa isang distrito nito. 
Si Doc Baccoro naman ang nanalo 
bilang bise gobernador. 


Romblon. Nanalong gobernador 
si Riano Otik at Dongdong Ylagan 
bilang bise nito. Nananatili pa rin ang 
pananaig ng angkan ng mga Madrona 
sa pag-upo naman ni Budoy Madrona 
bilang kongresista. 


Ultimong layunin ng pandaraya sa 
eleksyon ni Duterte ang maipwesto 
ang kanyang mga kasapakat at 
makopo ang kontrol sa Senado 
at Kongreso upang baguhin ang 
reaksyunaryong Konstitusyong 
1987 at maitulak ang kanyang 
pangarap na pederalismo. Kailangan 
niyang makonsolida ang buong 
administrasyon (upang tanggalan 


8 KALATAS 


A 
Barako 


Revilla 


Remulla 
Loyola 
Tolentino 


Bolilia 

, Abu 

Leviste 
Mandanas “te 

Collantes. s9 


ng boses ang mga elementong 
namumuhi at lumalaban sa kanya. 


Tulad ng nagdaang mga panahon, 
walang maaasahan ang mamamayan 
ngTK sa naging resulta ng nakalipas na 
eleksyon. Nasubok na ang kainutilan 
ng mga kinatawan ng naghaharing 
dinastiyang pulitikal sa kinaharap na 
mga sosyo-ekonomikong problema 
ng bansa laluna ang krisis sa pagkain. 
Tiyak na hindi rin ipagtatanggol 
ng mga alipures ni Duterte ang 
mamamayan sa pasismong 
hatid ng  walang-patumanggang 
militarisasyon sa kanayunan dahil 
ang pangunahin nilang among si 
Duterte ang siya mismong utak ng 
paghahasik ng karahasan at teror sa 
buong bansa. 


Higit lamang na inilantad ng 
nakalipas na eleksyon at garapalang 
pandaraya ng pangkating Duterte 
ang kabulukan at kahungkagan 
ng ehersisyong pulitikal sa 
ilalim ng “malakolonyal at 
malapyudal na sistema ng 
bansa. Lalong lumilinaw 
para sa mamamayan na 
walang ibang landas sa 
pagkakamit ng kanilang 
demokratikong 8B85mga 
kahilingan at buhay 
na masagana kundi 
ang pagtaluntonsa. 3 


Nantes 
Suarez 


Enverga 
ta 


Pong 
onte 
Fernandez 


Hernandez 


Chipeco 
Aragones 


Agapay 


landas ng rebolusyon at itatag ang 
sarili nilang gobyernong bayan. 
Taliwas sa kasalukuyang naghaharing 
sistema, kapag naitayo na ang 
demokratikong gubyernong bayan, 
magkakaroon ng mga representante 


ang bawat inaaping uri upang 
magkaroon ng boses sa 
paggugubyerno. Tanging ang 


gobyernong ito ang gagarantiya sa 
tunay na demokrasya at kalayaang 
malaon nang hinahangad ng 
sambayanan. 


pumali 
erez 
h “ak 
sacnon Bastako 
Velas 
MINDORO kad MARINDUQUE 
Gadiano 
ra 
FE O otik 
. Ylagan 
ps ROMBLON Madrona 
Paa 
G PI 
[I 
Socrates 
Alvarez 
PALAWAN Abue: eg 
Acosta 
MAYO 2019 


LATHALAIN 


Ang mga Mangyan ng Mindoro 


Pwersa para sa rebolusyon upang kamtin ang ganap na kalayaan 


angyan ang kolektibong katawagan sa anim (6) na mayor na mga grupong etno linggwistiko--ang Iraya, 
Alangan, Tadyawan, Buhid, Hanunuo at Tao-Buhid. Ang mga Mangyan ang pambansang minorya sa isla 
ng Mindoro. Binubuo nila ang halos 17 porsyento ng populasyon ng isla. Sila ang mga naunang tao sa isla ng 
Mindoro, nanirahan at nagpayaman sa baybayin at kapatagan ng isla hanggang sa maitaboy sa kagubatan 


at kabundukan. 


Sistema ng lipunan at pamumuhay 
ng mga Mangyan 


Angkanan ang naging malaganap 
na sistema ng  pagkakaorganisa 
ng lipunang Mangyan. Hindi na 
sila nagkaroon ng pagkakataong 
umunlad patungo sa sistemang 
tribu o sultanato na may mas 
maunlad na sistema ng pamumuno, 
produksyon, hustisya at depensa 
dahil sa pananakop ng mga dayuhan 
hanggang sa pag-iral ng kasalukuyang 
malakolonyal at malapyudal na 
lipunang Pilipino. 


Ang mababang antas ng lipunang 
Mangyan ay kakambal ng atrasadong 
antas ng moda ng produksyon. 
Pangunahing nabubuhay ang mga 
Mangyan sa pagbubungkal ng lupa 
sa pamamagitan ng pagkakaingin at 
maliitang pagsasaka gamit ang mga 
simpleng kasangkapan. May ilan sa 
kanila na nag-aalaga ng mga hayop 
para kainin at ibenta. Malaganap pa 
rin ang pangangaso at pangangalap 
ng pagkain mula sa malawak na 
kagubatan. Sa matagal na panahon, 
nabuhay sila sa pitak-pitak at palipat- 
lipat na pagkakaingin. Ibinunsod 
nito ang kamalayan ng pagbibigay 
halaga sa karapatan sa tanim at mga 
bunga nito (farm rights) at hindi sa 
karapatan sa lupa (land rights) na 
sinamantala ng mga mangangamkam 
para agawin ang kanilang lupaing 
ninuno. 


Diskriminasyon, pagsasamantala at 
pang-aapi sa mga Mangyan 


Kwento ng makauring 
diskriminasyon, pagsasamantala at 
pang-aapi ang kasaysayan ng grupong 
Mangyan. Sa panahon ng pananakop 
ng “mga  kolonyalistang Kastila 
kinamkam ang kanilang mga lupain 
sa pamamagitan ng pagkonsentra ng 


MAYO 2019 


malalawak na lupain na ipinatupad 
sa sistemang 8 enkomyenda at 
asyenda. Naging mas matingkad ito 
sa panahon ng pananakop ng mga 
Amerikano kung saan ipinatupad ang 
pagrerehistro ng pribadong pag-aari 
ng lupa. 


Naging higit na institusyunalisado 
ang pagtataboy sa kanila sa panahon 
ng pagtatatag ng papet na rehimen na 
nagpatupad ng mga batas na tahasang 
nagpapalayas sa kanila sa mga 
lupang sinasaka at pinagyayaman. 
Tuluyan silang naitaboy papunta 
sa mga lupaing prontera at 
porestal sa isla sa pamamagitan 
ng  -mapanlokong sistema ng 
pagpapatitulo na may katambal 
na pamumuwersa at pandarahas. 
Ngayon, maging ang kanilang 
lupang ninuno ay nais kamkamin 
ng mga lokal na naghaharing-uri 
at mga mapaminsalang dayuhang 
korporasyon sa pagmimina. 


Nakararanas din ang mga Mangyan 
ng matitinding pagsasamantalang 


pyudal at malapyudal. Nananatiling 
maliitan, hiwa-hiwalay at atrasado 
ang paraan ng kanilang pagsasaka na 
isa sa mga dahilan kung bakit lubha 
silang bulnerable sa pagsasamantala. 
Patuloy na binabarat ang presyo 
ng kanilang mga produktong bukid 
tulad ng mais, saging, niyog at mga 
halamang ugat. Pinapatawan ng mga 
mamimili ang kanilang mga produkto 
ng mga hindi makatwirang kaltas 
tulad ng resiko, talsik at panilyo. 


Samantala, ang mga Mangyan na 
nagtatrabaho nang arawan bilang 
mga manggagawang bukid sa mga 
lupang sakahan ng mga di katutubo 
ay tumatanggap ng mas mababang 
sahod kumpara sa sinasahod ng mga 
di katutubo sa parehas na kalidad ng 
trabaho. Sa panahon naman ng mga 
kagipitan o “tagkiriwi , napipilitan 
ang mga Mangyan na ibenta at 
isangla ang kanilang lupa sa mga 
usurero o mayamang magsasaka na 
nagreresulta sa pagkawala ng kanilang 
lupang sakahan at mga kaingin. 
Patuloy din silang pinagkakaitan ng 


9 KALATAS 


mga batayang serbisyong panlipunan 
katulad ng serbisyong pangkalusugan 
at edukasyon. 


Gumagampanangreaksyunaryong 
gubyerno bilang pangunahing 
mangangamkam ng lupain ng mga 
Mangyan sa pamamagitan ng 
pagsaklaw sa libu-libong ektaryang 
lupaing ninuno sa mga diumano'y 
proyektong pangkaunlaran na sa 
esensya ay mga iskema ng pang- 
aagaw ng lupa tulad ng National 
Greening Program, 7 renewable 
energy projects at pamamahagi 
ng mga pasture lease agreement 
sa mga malalaking PML para sa 
mga pastuhan at pagpapapasok 
ng malalaki at dayuhang mina. 
Ginagamit ng reaksyunaryong 
gobyerno ang mga korte, kulungan at 
ang mersenaryong AFP-PNP-CAFGU 
upang dahasin at pasipikahin ang mga 
Mangyan habang ang mga ahensya 
tulad ng National Commission for the 
Indigenous People at mga pribadong 
non-government organizations, lokal 
man o internasyunal ay instrumento 
upang linlangin at pahupain ang 
diwang palaban ng mga Mangyan. 


Liban dito, biktima rin ang mga 
katutubong Mangyan ng matinding 
pandarahas ng estado. Hinahalihaw, 
pinagbabaril, at binobomba ng mga 
militar ng estado ang kanilang mga 


komunidad, kabuhayan, at mga 
sagradong lugar. Nito lamang Abril 
29 hanggang Mayo 4, walang habas 
na pinaulanan ng bala, kinanyon 
ng howitzer at binomba ang mga 
komunidad ng mga Mangyan sa 
mga sityo ng Brgy. Monteclaro, 
San Jose, Occidental Mindoro at 
Brgy. Lisap, Bongabong, Oriental 
Mindoro ng pinagsanib na pwersa 
ng 203rd Infantry Brigade PA at PNP- 
MIMAROPA. Samantala, sapilitang 
pinasuko ng AFP ang 32 na mga 
residente ng mga nasabing barangay. 


Rebolusyon para sa 
pagpapasya 

Walang dudang mahigpit na 
niyayakap at isinusulong ng mga 
Mangyan ang demokratikong 
rebolusyong bayan dahil ito lamang 
ang tunay na nagtataguyod sa 
kanilang BB karapatan sa. sariling 
pagpapasya at lupaing ninuno. 
ldinulot ng rebolusyon ang pagtaas 
ng antas ng kanilang pampulitikang 
kamulatan at pagkakaisa upang 
iambag ang kanilang mga sarili 
at pinakamabubuting anak 
sa pagsusulong ng armadong 
pakikibaka. 


Mabilis nilang mnagagap ang 
katumpakan ng 5 demokratikong 
rebolusyon dahil sa mga tagumpay 


sariling 


na ibinunga ng 5 pagsusulong 
ng rebolusyong agraryo (RA). 
Naipagtagumpay nilang mapalaya 
ang libu-libong ektaryang lupain ng 
mga magsasaka at Mangyan mula sa 
kontrol ng mga panginoong maylupa 
habang tuluy-tuloy na isinusulong pa 
ang mga laban para sa minimum at 
maksimum na programa ng RA. 


Puhunan ng mga Mangyan ang 
inabot na lakas at nakamit na mga 
tagumpay ng. rebolusyonaryong 
kilusan sa isla. Kinikilala sila bilang 
isang espesyal na grupo na may 
partikular na halaga sa rebolusyong 
Pilipino. Mula pa noong panahon ng 
pagpupundar ng Partido sa Mindoro, 
malaking papel na ang kanilang 
ginampanan at hanggang ngayon 
nananatiling mahalaga ang kanilang 
partisipasyon at pagkilos para sa 
pagtatagumpay ng rebolusyon. 
Kasama sila sa milyun-milyong 
mamamayang Pilipino na sabay- 
sabay na susulong upang ipagwagi 
ang demokratikong rebolusyon at 
kamtin ang lipunang ganap na malaya 
at makatarungan. 


“tagkiriwi- popular na termino na 
gamit para sa mga buwan ng taghirap 
dahil sa kawalan ng pagkain at 
kabuhayan dulot ng matinding tagtuyot. 


BANTAY KARAPATAN 


M ata p os 
ang istraping, pagkakanyon at 
pambobomba sa komunidad ng mga 
Mangyan noong Abril 29 hanggang 
Mayo 4, ikinasa naman ng 4th 
Infantry Battalion at 203rd Brigade 
ng Philippine Army ang tuluy-tuloy 
na operasyong pananakot, say-ops 
at pagpapasuko sa hanay ng mga 
katutubo sa Barangay Monteclaro, 
San Jose, Occidental Mindoro at 
Barangay Lisap, Bongabong, Oriental 
Mindoro. 


Sa pinakahuling tala, 32 sibilyan 
mula sa dalawang barangay ang iligal 
na hinuli ng mga sundalo at dinala sa 
kampo upang sapilitang pasukuin. 


10 KALATAS 


Sapilitang dinala sa kampo militar 
ng mga elemento ng 4th IB ang 12 
katutubo mula sa Sityo Mantay, 
Barangay Monteclaro noong Mayo 5. 


Sa loob ng kampo ay dumaan 
ang mga Mangyan sa interogasyon, 
paninindak, at pamimilit na pumirma 
sa mga papeles na nagsasabing sila 
ay mga Pulang mandirigma. Pinakain 
ng mga sundalo ang mga katutubo ng 
sardinas na binudburan ng maraming 
sili at niluto sa kaserolang pakainan 
ng hayop. Dinetine ng mga sundalo 
ang katutubo sa loob ng dalawang 
araw. 


Samantala, hanggang ngayon ay 
hindi pa makabalik ang mga residente 


4th IB at 203rd Brigade, walang tigil sa pandarahas sa mga Mangyan 


ng Sityo Buswak, Barangay Lisap sa 
kanilang mga tahanan dahil sa takot 
na idinulot ng matinding operasyong 
militar. Mula sa higit 30 pamilya ay 
lima na lamang ang natira sa sityo. 


Mariing kinundena ni Patnubay 
de Guia, tagapagsalita ng NDF-ST ang 
4th IB at 203rd Brigade sa ginawa 
nitong pandarahas sa mga katutubo 
at  panghahalihaw sa kanilang 
komunidad. Tinuligsa niya ang 
kampanyang pagpapasuko sa ngalan 
ng Enhanced Comprehensive Local 
Integration Program (E-CLIP) na 
pinangtatakip” ng rehimen sa 
maramihang iligal na pang-aaresto 
nito sa mga katutubo. 


MAYO 2019 


KILOS PROTESTA 


Ni 


Halos sampung libong 
manggagawa at mamamayan ng 
Timog Katagalugan ang nagtipon sa 
ika-116 taong paggunita ng Araw 
ng Paggawa sa iba't ibang bahagi ng 
rehiyon. Dala nila ang panawagang 
singilin ang rehimeng US-Duterte sa 
pasistang atake nito sa mamamayan. 


Sa temang “Ipagbunyi ang ika- 
50 taong pamumuno ng uring 
manggagawa sa pambansa- 
demokratikong pakikibaka ng 
mamamayan! Pamunuan ang 


paglaban at pagbigo ng mamamayan 
sa pasismo at mga neoliberal na 
patakaran ng rehimeng US-Duterte!” 


ginunita ng mga nagkilos-protesta ang 
50 taon ng pambansa-demokratikong 
paglaban ng mamamayan at ang 
pamumuno ng uring manggagawa sa 
pamamagitan ng Partido Komunista 
ng Pilipinas. 


Ipinamalas ng mga manggagawa 
at iba pang sektor ang kanilang mga 
talento sa pamamagitan ng Sining 
Proletaryo Festival na bahagi ng 
programa ng Mayo Uno. Ipinarada ng 
mga lumahok ang iba't ibang likhang 
sining na nagpapakita ng mga mayor 
na laban ng mga manggagawa tulad 
ng paglaban sa kontraktwalisasyon, 
pagsusulong ng umento sa sahod 


Mayo Uno 2019, ibinandera ang pamumuno ng proletaryado sa 
pambansa-demokratikong pakikibaka 


at pagtatayo ng mga unyon ng mga 
manggagawa. 


Sa buong rehiyon, umabot sa 
8,801 ang nagsagawa ng mga 
programa at nagkilos-protesta noong 
Mayo Uno. Bukod sa panrehiyong 
pagkilos. sa (Calamba, Laguna, 
nagkaroon rin ng mga pagkilos sa 
Lipa City, Batangas at sa mga 
probinsya ng Rizal at (Quezon. 
Nagsagawa rin ng pagkilos ang 3,000 
manggagawa ng EMI Yazaki sa labas 
ng kanilang pagawaan sa bayan ng 
Imus, Cavite. 


Adyenda ng mga katutubo at Mindorefio, inihapag sa Mangyan Day 2019 


Dinaluhan” ng higit 1,000 
katutubong Mangyan at Mindorefio 
ang sabayang paggunita ng Mangyan 
Day sa Oriental at (Occidental 
Mindoro noong Mayo 10, kung saan 
ipinahayag nila ang kanilang mga 
hinaing hinggil sa lupa, karapatan, 
kabuhayan at pagtatanggol sa 
kalikasan. 


Naging okasyon rin ang Mangyan 
Day upang ihapag ang Mangyan 
at People's. Agenda sa mga 
tumatakbong kandidato sa eleksyon 
2019. Hinamon rin ng mamamayan 
ang mga tradisyunal na pulitiko na 
pumirma sa Kasunduan Kontra- 


MAYO 2019 


Mina bilang pakikiisa sa pagtutol 
ng mamamayan sa malakihan at 
mapanirang pagmimina sa isla ng 
Mindoro. 


Sa Oriental Mindoro, halos 300 
tao mula sa mga bayan ng Bongabong 
Bansud, Mansalay, Roxas, Socorro, 
Victoria at lungsod ng Calapan ang 
lumahok sa pagkilos. Noong Mayo 
9 ay tumulak na ang caravan ng 
mamamayan patungong Calapan City 
kung saan inilunsad ang programa 
para sa Mangyan Day 2019. 


Saglit na naantala ang pagkilos 
nang harangin ng mga elemento 
ng 203rd Infantry Brigade at PNP- 


MIMAROPA ang caravan pagdaan 
nito sa Bongabong noong Mayo 9. Sa 
paggigiit ng mga kalahok ay walang 
nagawa ang sundalo at pulis kundi 
patuluyin ang caravan. 


Tagumpay ring idinaos ang 
Mangyan Day sa Occidental Mindoro 
na nagtipon sa higit 800 mamamayan 
mula sa Sablayan, San Jose, 
Magsaysay, Calintaan, Sta. Cruz, 
Mamburao, Abra de Ilog at Paluan. 
Naging tampok na aktibidad ang 
pagpirma ng mga kalahok sa isang 
malaking tarpaulin na naglalaman ng 
Kasunduan Kontra-Mina kasama ang 
ilang lokal na pulitiko. 


11 KALATAS 


KULTURA 


Sa Bayaning Maubanin, 
Pulang Saludo, Ka Anghel” 


ni Adel Serafin 


Laging hitik ang iyong kuwento 

ng mga karanasan at pakikibaka, 

mula sa iyong simpleng bayang pinagmulan, 
sa pinakamamahal mong Mauban... 

At iisa-isahin kung paano nagsimula ang laban, 
naitayo ang samahan 

at bumulwak ang pagkakaisa 

laban sa mapangwasak na planta 

noong dekada '9O... 


Sa tuwina'y punong puno ng kasiyahan 

at entusyasmo ang iyong mga kuwento. 
Langkap ang sinseridad sa bawat paglalarawan, 
kung bakit nagpasyang tumangan 

sa landas ng armadong paglaban... 


Simpleng tao, anak ng karalitaan 

hindi tanggapin sa simbahan, dahil walang rehistro man 
lamang... 

Tiyak kung nabubuhay ka, papalatak ka na lang 

at sasabihing “malupit talaga ang mkmp na lipunan!” 
Minsan sa isang talakayan ay litong-lito 

nakakunot ang noo at wari bang gulong-gulo 

at ikaw ay nakakaaliw na nagrehistro 

sabay sabing “ang salitang conscious, kasama, ano ba'ng ibig 
sabihin nito?” 

Sa simpleng salitang mulat ang pakahulugan, 

tulad mong laging mulat sa disiplina at patakaran.. 
Laging mapagbantay sa sariling kahinaan, 

dahil hangad mo'y mapabuti ang iyong paggampan... 


Anumang gawain, iyong tinatanganan. 
Kung walang ibig pumasan, 
Nagpi-prisinta nang buong kahandaan... 
Ang pag-alalay at pag-unawa, 

ang lagi mong nasa diwa. 

Ika mo nga'y bilang “mas nakatatanda,” 
tayo ang mag-aakay sa nakababata... 


Minsan ay inabot din ng iyamot 

at may emosyong humuhulagpos. 

Nang minsang abutin nang hatinggabing paglalakad, 

sa unang pagkakataong ikaw ang nagkumand 

at ang mga kasama ay may kakulitang singkad, 

Parang batang nagtatampo sa ilalim ng buwan 

at mangiyak ngiyak na nagsasabing “ako'y maging mandirigma 
na din lang.” 

Sapagkat dumating sa iyo ang tungkuling iniatang, 

sa panahong ika'y maedad na at may limitasyong iniinda 
ngunit matapos mapaliwanagan, muling sumigla at naunawaan 
na ang paggampan ng tungkulin ay wala sa edad o gulang 
bagkus nasa diwang handang laging tumangan... 


Paano ka ba namin makakalimutan? 
kung sa aming isipan, 
buhay na buhay ang kengkoy mong larawan 


12 KALATAS 


kapag seryoso at mabigat na ang usapan 

bigla kang magpapatawa sa simple mong paraan... 
kapag nasa panahon nang kagipitan, 

hindi ka na kailangan pang sabihan... 

di ba't nang minsan ngang napalaban, 

kahit nagmamarakulyo ang iyong tiyan, 

walang pasubali kang umahon at tinulungan 

ang mga kasamang unang napaharap sa kalaban... 
kahit sa panahon ng mahahabang lakaran, 

ang mga mahihina't may limitasyong kasama ay laging 
inaalalayan, 

kahit ikaw din mismo ay pinahihirapan 

ng iyong tuhod na sinisingil na ng katandaan 

ngunit lagi mong sasabihing, 

“hindi katandaan, bagkus simpleng nagkaka-edad lamang...” 


Minsang naghihintay ng dilim bago ang paglalakbay, 

habang nagkakantahan sa ilalim ng kalbong puno ng madre 
kakaw, 

iyong ibinabahagi ang masalimuot na karanasan. 

Kung paanong sinubok ng pasistang kaaway ang iyong katatagan, 
ang dinanas na pagsubok at kahirapan ng iyong pamilya 

sa panahong pinili mo ang mamuhay at maglingkod sa piling ng 
masa. 

Punong-puno ng puso ang bawat kuwento, 

at sa dulo'y sasabihin mong malupit talaga ang estado 

Pero kamo nga ay “Salamat sa Partido...” 

at nalagpasan mong lahat ang hagupit na ito... 


Napakarami pang kuwento, Ka Anghel 

ang maibabahagi ng bawat isang kasama at masa 

na iyong pinasaya at pinataas ang diwa... 

Ramdam namin ang dalamhati at pagkaulila 

ngunit batid namin na bawat oras ikaw ay nakahanda 

at ang sabi mo nga lagi "basta't lalaban ka hanggang sa huling 
hininga...” 

at di na papayag pang mahawakan muli ng mga pasista... 
Kaya't sinikap nang lahat na ikaw ay maipagkait, 

sa berdugong kaaway na minsan sa iyong nagpiit... 
Hanggang sa wakas ikaw ay makauwi, 

taglay ang pinakamataas na pagpupugay sa isang bayani, 
sa bayaning Maubanin, dakilang Martir ng Sambayanan... 
para sa iyong huling tungkulin, 

tulad ng laging bukambibig, 

“Kung saan ako italaga ng Partido, doon ako...” 

at ngayon ay tanggapin mo ang huling atas, 

ang matanghal na inspirasyon ng masa ng sambayanan 
na buong puso't buhay mong pinagsilbihan 

nang walang anumang bahid-alinlangan. 

Saan mang lalawigan ng Timog Katagalugan, 

Na iyong kinilusan at magiting na pinaglingkuran, 

Ikaw ay bayaning di kailanman malilimutan! 


#Si Domingo “Ka Anghel” Razo ay namartir sa labanan sa Sitio 
Magquitib, Brgy. Quipot, San Juan, Batangas noong Abril 29, 2019. 
Hanggang sa huling mga araw ni Ka Anghel, ikinukuwento niya 
ang mayaman at matitingkad na karanasan ng pagkakabuo ng 
MAUBANIN, isang samahang nabuo sa panahon ng paglaban sa 
pagtatayo ng plantang karbon bunsod ng mapangwasak na epekto 
nito sa mamamayan at kung paano siya naging kabahagi nito sa 
pagsisimula ng kanyang pagkamulat at pagkaorganisa. 


MAYO 2019 


